o 
o 



o 

X 



Mga Kondisyon at Papremyo ng ika- (14) 
na paligsahan sa Banal na Qur ' an sa 
Buwan ng Ramadan para sa mga Filipino 
taong 1433-2012 



5 



Ang mga Isasaulo at Itinakdang Kondisyon sa Bawat Antas 


Ang Unang 
ANTAS 


Ikalawang 
ANTAS 


Ikatlong 
ANTAS 


Ikaapat 
na ANTAS 


Ikalimang 
ANTAS 


Tatlumpung Juz': 
Simula sa unang )uz' 
hanggang sa ikatatlumpo. 


Sampung ]uz': 
Simula sa 
ikadalawampu't isa na 
]uz' hanggang sa 
ikatatlumpo. 


Apat na ]uz': 

Simula sa 
ikadalawampu't 
pito na ]uz' 
hanggang sa 
ikatatlumpo. 


Isang ]uz': 
Ang ]uz' 
Amma 


Dalawampung Surah: 
Simula sa Surah At-Tin 
hanggang sa Surah An- 
Nas. 


Ang bahaging ito ay para 
lamang sa mga nagtuturo 
ng Qur'an, nakakasaulo 
nito at mga estudyante 
ng mga Unibersidad. 
(Lalaki't babae) 


Ang bahaging ito ay 
para lamang sa mga 
katamtaman ang 
pagkakasa-ulo sa Banal 
na Qur'an. 
(Lalaki't babae) 


Ang bahaging ito 
ay para Iamang sa 
mga nag-uumpisa 
sa pagsasa-ulo ng 
Banal na Qur'an. 
(Lalaki't babae) 


Ang bahaging 
ito ay para 
lamang sa 
mga batang 
ang gulang ay 
mababa sa 
sampung 

taon. 
(Lalaki't 
babae) 


Ang Bahaging ito ay 
para lamang sa mga 
bagong yakap sa Islam, 
sa kondisyon na dala 
niya ang orihinal na 
certificate sa pagka- 
muslim sa oras ng 

pagpaparinig. 
(Lalaki't babae) 



Para sa mga karagdagang impormasyon tumawag 
lamang po kay Brother: 

Muhammad Taha Ali ( Mobile Number: 0554370319 Tel. 
Number: 4454900 Ext. 302 ) 




n ■ r>l o ■ II noil in 0 ll 

-dHEIT pLsJOLiUio>JI 

OLlILiII 



ANG MGA KONDISYON NG PALIGSAHANG IKA-14 SA TAONG 1433 H. 2012 G. 

1- Sagutin ang lahat ng tanong sa aklat na pinamagatang: "ITO ANG ISLAM ". 

2- Ipadala ang sagot sa Tanggapan ng Rabwah nang personal, o sa 
pamamagitan ng aming Address P.O.Box: 29465 Riyadh 11457 K.S.A. o sa 
E-Mail address ng Office (ialiyat@islamhouse.com ) na hindi lumampas sa 
araw ng LUNES OOTOBER (15) 2012. 

3- Isulat ang pangalan ayon sa pagkasulat sa (Passport/ lqamah/ ID) sa oras na 
ang pangalan ng nagwagi ay hindi sumang-ayon sa kanyang (Passport/ 
lqamah o ID) ang premyo ay hindi niya matatanggap. 

4- Kailangang isulat ang Pangalan, Tirahan, E-Mail, Telepono o Mobile. 

5- llalathala ang pangalan ng mga nagwagi sa Tanggapan ng Rabwah sa 
DEOEMBER (15) 2012 "Insha Allah" at sa website address ng Office 
( www.islamhouse.com ). Ilalathala namin ang araw ng pamamahagi ng mga 
premyo sa susunod. 

6- Tatawagan namin ang mga nagwagi sa Telepono. 

7- Isulat ang sagot sa blangkong papel, ayusin ang pagkasulat at hayaang 
isulat ang wikang Tagalog sa itaas ng sagot. 

8- Ang pangungupya ng sagot ng iba ay matinding ipinagbabawal sa Islam. 
Kaya't ang magkakatulad na mga sagot ay aming isasantabi. 

9- May karapatang kunin ng nagwagi ang kanyang napanalunan hanggang sa 
JANUARY (15) 2013 lamang. Dahil pagkalipas ng petsang ito wala nang 
karapatan ang nagwagi na kunin ang premyo maging sa anupamang 
kadahilanan. 

10- Hindi bababa ang edad ng manlalahok ng sampung taon. 



ANG MGA PAPREMYO NG PALIGSAHAN: 



1 


Ang magwawagi ng ika: ( 1 ) 


1500 S.R. 


2 


Ang magwawagi ng ika: ( 2 ) 


1250 S.R. 


3 


Ang magwawagi ng ika: ( 3 ) 


1000 S.R. 


4 


Ang magwawagi ng ika: ( 4 -> 10 ) 


300 S.R. (sa bawat isa). 


5 


Ang magwawagi ng ika: (11 -> 20) 


200 S.R. (sa bawat isa). 


6 


Ang magwawagi ng ika: (21 -> 30 lamang ) 


100 S.R. (sa bawat isa). 



Qjii|l6l lQ^III 




n inlo'ill noil ... 0 II 
-AIErr pLsJcujUio>JI 



PALIGSAHAN 

Sa Aklat na Pinamagatang: 
"ITO ANG ISLAM" 

SAGUTIN ANG MGA SUMUSUNOD: 

1. Ano ang ginawa ni Satanas nang ipag-utos ng Allah sa mga 
anghel na magpatirapa sila kay Adan, at bakit? 

2. Ilang taon nanatili si Muhammad sa piling ni Halimah As-Sa'diyah 
dahil sa pagpapasuso? 

3. Ilang taon ang agwat ng edad ni Muhammad at ng kanyang 
unang asawa na si Khadijah bint Khuwaylid nang sila ay ikasal? 

4. Ano ang sinabi ng bantog na pilosopong Britanio na si Thomas 
Carlyle sa Aklat niya na pinamagatang "Heroes" tungkol sa Islam 
at kay Propeta Muhammad? 

5. Bakit hindi napasukan ang Qur'an ng paglilihis at pagpapalit sa 
mga nilalaman nito? 

6. Isulat ang dalawang kondisyon ng pagsamba sa Islam upang ito 
ay maging katanggap-tanggap. 

7. Ano ang pamantayan sa kalamangan sa Islam batay sa pahayag 

ng Banal na Qur'an? 

8. Ipaliwanag ang kahulugan ng Ghibah at ng Namimah. 

9. Ano ang sasabihin sa mga taga-paraiso at taga-impiyerno 
matapos na katayin ang kamatayan sa anyo ng isang lalaking 
tupa sa pagitan ng Paraiso at Impiyerno? 

10. Isulat ang mga kondisyon ng kasuutan upang ito ay maituturing 
na Hijab (tabing o belo). ' M 



Qjii|l6l lQ^MI 




Ang Pangkalahatang Kondisyon 



1 . Ang paligsahan ay para lamang sa mga hindi arabo na 
nagsasalita ng (wikang Filipino, Urdu, Indonesia, Tamil at 
Bangla) 

2 . Malayang lumahok ang lalaki 1 t babae sa antas na 
^ itinakda sa kanila lamang, samakatuwid hindi 
o ipinapahintulot sa kanila na lumahok sa antas na hindi 
0 para sa kanila. 

3. Hindi ipinapahintulot sa mga magsisipaglahok ng 
w paligsahan na lumahok nang higit sa isang antas . 

o 4 . Gaganapin ang pagpaparinig (para sa mga kababaihan) sa 
=) seksyon ng kababaihan na sangay ng aming Tanggapan sa ika- 
o 18 sa buwan ng Ramadan ayon sa pagkatakda ng Ummul Qura. 
x Magsimula pagkatapos ng Salah sa Tarawih hanggang 11:30 
^ pm. , at sa ika- 19 sa buwan ng Shawwal. Magsimula 
< pagkatapos ng Salah sa N Asr hanggang sa Salah ng Maghrib, 
_j at sa ika- 10 sa buwan ng Dhul Qaidah. Magsimula 
c/) pagkatapos ng Salah sa s Asr hanggang sa Salah ng Maghrib. 
- Para sa inyong kaalaman ito ang siyang pinakahuling petsa 
sa pagpaparinig sa seksyon ng kababaihan , at kami ay 
> humihingi ng paumanhin sa sinumang hindi dumating sa mga 
:> itinakdang panahon. Gayundin naman na mayroong gaganapin 
^ na pagpaparinig para sa mga kababaihan sa ilang mga 
tahanan na tanggapan, ito ay sa Dar s Atikah sa Wizarat 
area at sa Dar Nur Al-Qur'an sa Malaz area sa mga petsa na 
sa susunod na naming itatakda at ilalathala ito sa lugar 
mismo ng mga naturang tahanan na tanggapan. 
5 . Gaganapin ang pagpaparinig (para sa mga kalalakihan) sa 
Al-Huwayrini Masjid na malapit sa aming Tanggapan sa araw 
na ika- 18 at 19 sa buwan ng Ramadan pagkatapos ng Salah 




o 
o 

LU 

co 
o 

x 



sa Tarawih hanggang 12:00 nang gabi at sa araw na ika- 19 
at 20 sa buwan ng Shawwal sa lugar mismo ng aming 
Tanggapan simula pagkatapos ng Salah sa Isha hanggang 
10:00 pm. , at sa ika-10 sa buwan ng Dhul Qaidah simula 
pagkatapos ng Salah sa Isha hanggang 10:00 pm. Para sa 
inyong kaalaman ito ang pinakahuling petsa ng 
pagpaparinig . Gayundin naman na may pagkakataon ding 
makapagpaparinig sa ilang mga Masjid na sa susunod na 
naming itatakda ang mga petsa nito, at ilalathala ito sa 
mga lugar ng naturang Masjid. 

6 . Maaaring lumahok sa paligsahan ang mga batang lalaki ' t 
babae ayon sa antas na itinakda para sa kanila lamang. 

7 . Ang bawa ' t lumahok sa paligsahan ay makatatanggap ng 
regalo bilang panghikayat sa kanilang paglahok. 

8. Ilalathala ang mga pangalan ng mga nagwagi (lalaki't 
babae) sa Oktubre 16 - 2012 sa Website Address namin 
( www . islamhouse . eom ) . At Tatawagan namin ang mga nagwagi 
upang ipagbigay alam sa kanila ang petsa at lugar na 
siyang pagdarausan ng pagdiriwang. 

9 . Kapag hindi dumating ang nagwagi sa pagtanggap ng 
premyo pagkatapos ng pagdiriwang makalipas ang sampung 
araw. Mawawalan siya ng karapatang kunin pa ang kanyang 
premyo maging sa anupamang kadahilanan. 



ANG HALAGANG ITINAKDA PARA SA PALIGSAHAN AY DI 
HUMIGIT-KUMULANG NG 51,100 RIYAL PARA SA MGA LALAKI ' T 
BABAENG MAGSISIPAGWAGI , ANG PARA SA MGA 
MAGSISIPAGWAGI MULA SA MGA KALALAKIHAN AY 25,550 AT 
PARA NAMAN SA MGA MAGSISIPAGWAGI MULA SA MGA 
KABABAIHAN AY 25,550 RIYAL 



Ang Mga 
Nagwagi 


Sa 
Unang 
Antas 


Sa 

Ika-Lawang 
Antas 


Sa 

Ikatlong 
Antas 


Sa 

Ika-Apat Na 
Antas 


Sa 

Ika-Limang 
Antas 


Una 


1500 


1000 


700 


500 


900 


Pangalawa 


1400 


900 


600 


400 


800 


Pangatlo 


1300 


800 


500 


300 


600 


Pang-apat 


1200 


700 


400 


200 


500 


Panglima 


1100 


600 


300 


200 


400 


Pang-anim 


1000 


500 


200 


200 


300 


Pang-pito 


900 


400 


150 


150 


200 


Pangwalo 


800 


300 


150 


150 


100 


Pangsiyam 


700 


200 


100 


100 


100 


pangsampu 


600 


100 


100 


100 


100 


TOTAL 


10,500 


5,500 


3,250 


2,300 


4,000 



